



)AN-GERDD 


O GLOD I & 


* a 
my CM 





yi 


* 


ŵ 


WRDD A men ROO 


 FFARMWYR CYMRU. 











CYDNESBWCH y gweision yn gyson chwi gewch, 
A chwithau'r morwynion yn dirion gwrandewch : 

Chychwi a raid slafio lle byddoch yn. bod, 
Yn awr'r wyf am gynyg rhyw ganiad o'ch clod. 
BYRDWN, 


Pwy welwn yn awr, yn fach ac yn fawr, 
Fel gwasanaeth-ddynion têg union eu gwawr. 





í Pob gorchwyl calettaf a bawaf mewn byd, 
i Chwi a'i cewch ef bob amser i'ch gafael î gyd: 
Ŵ Gan feistres caiff morwyn ryw goegni pur gâs, 
o A'r meistar heb arbed yn gyru ar y gwas. 

br ” Pwy welwn yn awr, &c; 




















2 


Yn y ganaf cant godi trwy fwstwr lled fawr, 
Gryn dair awr neu bedair cyn toriad y wawr; 
Y gweision raid ddyrnu nes bo'r ffust yn ddellt, 
Tori gwair pwnio eithin ac un dori gwellt. 
Pwy welir yn awr, &c, 


Rhaid porthi y gwarthez a rhedeg ar hynt, 
I drin y cyffylau mor gynted a'r gwynt; 
A brecwast wrth ganwyll yn fyrbwyll a fydd, 
A'r cyffylau ant allan pan 'dwaenant y dydd. 
Pwy welir yn awr, &c. 


Y merched gant styrio a gweithio'n lled gaeth, 
Rhwng corddi 'r ol godro a hidlo'r holl laeth ; 
A gwneyd brecwast barod yn fynych a fydd, 
Eu gorchwyl y gauaf cyn toriad y dydd. 
Pwy welir yu awr, &c. 
' Mae'n rhaid golchi'r llestri a'u rboddi yn eu lle, 
Derwi'r Têcetl i'w meistr a'u nreistres gael Tê; 
Bydd siwgr gwyn ganddynt, tê goren a mawr gost, 
A hel bara gwyn hefyd 'menyn a'r tost, 
wy welir yn awr, &c. 


Bydd rhaid iddynt olchi a phobi'n hoff iawn, 
Â rhoi llaeth i'r lloiau y bore a phrydnawn; 
A'r feistres yn gwaeddi ar Grasi yn grôch, 
A Chadimewn dwndwr am dendio ar y môch. 
Pwy welir yn awr, &c. 
'Mae clod i holl weision gwlad 'Cymru o'r bron, 
Âm hau, ac aredig, a llyfnu mor llon, 
_ Toi gwellt a gwneyd rhaffau rhai goreu i gyd, 


Ac nid oes am wneyd cloddiau mo'u bathau'n y byd. 


Pwy welir yn awr, &c. 


Rhaid cario glo hefyd a chalch o bell iawn, 
A thywyrch, mewn manau o'r mynydd a mawn ; 
Bydd llawer, hen geílyl ìi weled mor fain, 
Yn bared i fyn'd rhwng bytheiaid a'r brain. 
Un Pwy welir yn awr, &c. 
i A 





2 


v 


V WR , R * 
7 ^ ôw 


i ì 3 
J | ' Hel cerrig a chwynnu yw'r gorchwyl a wneir, 
o. Â chyneifio a bugeilia ac yna trin gwair ; 
| Pan ddelo'r cynhauaf bydd gyrfa lled gae, 
Pryd hyn y bydd gyru ar bob morwyn a gwae. 
Pwy welir yn awr, &c. 


bw Rhwng y feistres a'r forwyn y bydd llawer ffrae, 
_ 'R ol trïn caws a 'menyn rhaid cychwyn i'r cae: 
“O , A'r meistr fydd yno'n ei 'sgowlio nhwy'i gyd ; 
; Mw Paham na wnewch 'stwyth0 i rwymo yr ŷd? 
an Pwy welir yn awr, &e. 
2 .2l«..». ^R ol gweithio cynhauaf a mis Hydref nesau, 
' Ly A Rhaid codi bytatws aredig a hau; 
hb Caiff Jack drin cyflylau a'r hen gaseg goch, 
7 A Mary Sion Watkin fydd murwyn v nioch.^ 
a ' i ' Pwy welir yn awr, &c. 
| 


4». Rol gweithio yn galed o doriad y wawr, 

| Trwy'r gwres a thrwy oerfel a phob tywydd mawr ; 
a Cant weithiau lawenydd mewn pricdas neu ffair! 
A'r bechgyn a'r merched gyd garu yn y gwair. 
a Pwy welir yn awr, &c. 


Pan ddelo clangauaf neu g'lamai yn glir, 
' “ Bydd amser cyflogi a hyny cyn hir; 
6 DE,  _ Daw gweision y ffarmwyr mewn ffwndwr i'r ffair, 
A hwythau'r morwynion yn dd wy ac yn dair. 
Pwy welir yn awr, &c. 


Pe gwel$ech chwi Morris â Lewis Fron Las, 
Yn caru mor enwog forŵynion y Plas: 
A Wil y gwas lleia' a Rebecca Cae Bach, 
A Mal:o'r Bryn Melyn a Robin o'r Wrach, 
“Pwy welir yn awr, &c, 


v 


'Rogdd morwynion cyn grandied a gloywed yn glir, 


SŴ Mor hardded a'u meistred i'w gweled yn wir; 
Ar eu Bonnets rubannau bob lliwiau mor llawn, 
jw Antificiale bob ffasiwna gownan teg ìawn. 


'Pwy welir yn awr, &c; 


Bay 








8 4 





'Roedd meibion Sion Harri y'mharlwr White Horse, 
' Yn ceisio cyflogi gyda gwr Glan y gors; 
TTafodi'n ddigwylydd wnai Ddafydd 'I'y'n ddol, o 
O achos 'Twm'r Oernant roi'r ernest yn ol, 
; Pwy welir yn awr, &c. 


y 


4 
y 


Mi welwn Wil Morgan ag Evan Ty gwyn, 
_ Yn tretio'u cariadau a glasiad o Gin; a 
Roedd Morris o'r Pandy am ganu o'i go', 
Ac. Wmphre Shion Harri yn llyngcu fel llo. CF NN 
Pwy welir yn awr, &c. Ŵ 


“ $ 
* 
>i 


Gawn Gor dy SS on nd dn dy 


x 


Wel dyma ddiweddiad y ganiad i gyd, 8 
Am'ffeiriau cyflogi mor heini o hyd ; uv 
Pob llwyddiant i'r ffarmwyr is awyr heb sen, U “ 
A'u gwasanaeth-ddynion wyr mwynion. Amen. dô 
Pwy welir yn awr, &c. & 
YWAIN MEIRION. “A 


âŷ 


» 
Are 
using y Sn SF 
” 
^l 
£. 


ad 
1 





